


CAN NBWYDD, 


Yr non, sydd 'ynrhoddi 
ychydic o hanes y 
daith gan y Tren o waelod 
Penfro i fynu tua Llan- 
bed a'r cylchoedd. 





| GAN 
DAFYDD JONES, 
OR NEW INN. 





HWI fwyn Brydyddion, 
A hoff gantorion, 
A phawb yn ddiwahan ; 
Yr unig ddiben 
Yw treio fy awen, 
Rhowch glust i wrando'm cân. 


Rwy'n credu yn ddilai, 
'Does neb lawer bai, 
Nid wyf yn amheu, 
Na welwch feiau 
Wrth fyned ar y daith 
Rwyf yn dymuno 
Gwnewch basio heibio 
I'r ffaeledd sy'n fy ngwaith. 


Nid un cywreinrwydd 
O ran boddlonrwydd, 
I foddio neb ychwaith ; 
| Ond gwneyd fy ngoreu, 
| Bob hywr a boreu, 
| Cyn myn'd a gadw 'ngwaith ; 


Ee. No. g7R.Ur 790, w. 5 














2 
Gwir chwant sydd arnaf fi 
I ganu iddi hi, 
Gwir uchel glodydd 
I'r Railway Ne wydd 
ydd 'leni ar ei thaith ; 
O Milford obry 
I'r lan trwy Gymru, 
Mawr ryfedd fydd y gwaith. 


Cawn fyn'd i Milford, 
I wel'd rhyfeddod, 
sydd amgylch daear faith ; 
Sef gwel'd y weilgi 
A'i donau'n berwi, 
Mewn gwely llydan, llaith ; 


Rhaid 'mado oddiyma'n glau, 
Mae'r amser yn prinhau, 
Cawn ddôd yn sydyn 
'Nol gy da'r Engine ; 
Tua'r orsaf yn y drê, 
Yr harddaf ydyw 
Drwy Siroedd Cymru; 
Caerfyrddin ydyw'r lle. (Newid tren). 


Rhaid cael ticedi 
O'r Office hyny, 
Er mwyn difyru! r daith ; 
l'r lan ìi Bronwy dd 
A heibio Conwil 
Drwy greigiau dyrys maith ; 


L lanpumpsaint nesaf sy” 
A'r tunel tywyll du, 
Heb ddim goleuni 
I gael trafaeli, 
Rwy'n amheu braidd cael byw ; 
Pa beth sy arni? 
Mae yn arafu ; 
Pencader Station yw. (Newid Tren). 








Hi aiff yn wisgi 
Trwy dir Glandweli 
A tunel Cross Inn fach ; 
Bydd pawb pryd hyny, 
Wrth weled Teifi, 
Yn teimlo awyr iach ; 


Pryd hyn cawn ganu cân, 
Sydd am y cerbyd tân, 
Nes yn ddiamheu 
Dew'n at Maesycrugiau 
A Station fawr Llwynanne ; 
Bydd sôn am dani, 
Gan bawb pryd hyny, 
Deu'r iddi o bob man. 


'Rwyf yn terfynu 

A phlwyf Llanllwni, 
Llanbydder gaf yn syn ; 

Fan hyn mae Station, 
Gerllaw yr afon 

Ar dir Black Lion Inn ; 


Wel dyma Station ffein, 
Lle nad ces un incline ; 
Mae'r gloch yn ging-ling, 
All-rsghê medd rhywun, 
A ffwrdd a ni'n y bla'n; 
I'r lan cyflymed, 
A mewn i Lanbed, 
Wel dyma Station lan. 


Cawn fyn'd drachefen, 
Drwy gwtin Olwen, 

A. chwtin craig Alltgoch ; 
Ni awn yn ffamus 

Ir lan i'r Bettws 
Exact am wyth o'r gloch ; 








4 


A'r nesaf y'w Penbanc, 
Lle buodd llawer llanc, 
Yn gweithio'n ddiwyd 
Braidd am ei fywyd, 
Gael gorpheu ffordd y trên ; 
I fyned cynted, 
T'r lan i Goxed, 
Gerllaw i bentre Brân. 


A'r nesaf etto 

Yw Station Llanio, 
Tregaron etto gaf; 

Bydd taith yn ddedwydd 
Fyn'd dros y mynydd, 

Ar ddiwrnod yn yr haf ; 
Cawn fyned iroi tro, , 

Am frodyr tua'r frô, 


I'r cwm i waered, 

I Bontrhydfendigaid, 
Ac Aberystwith lon ; 

Fan hyn mae'r llongau 
Fel wyn yn chwareu 

Ar frig y frigwyn don, 


Rhaid im roi heibio 
Rhag im eich blino, 

A meithder yn y gân ; 
Chwi fwyn fynwesau 

Sef bechgyn y Railway, 
A phawb yn ddiwahan ; 


Wel deuwch chwr yn mla'n, 
A phrynwch genyf gân, 
Dewch yn galonog, 
'Dyw'r gân ond ceiniog 
Pob llwyddiant fydd fel hyn ; 
Yn rhwydd a ffyddlon 
O gywir galon, 
Gan Dafydd o'r New Iun. 






Jones, Argraffydd, Pencader. 











